










GENAU. 
sa hano Mg hae, i 


Llawn o Gat Bald, ity a 

.Pan. ddaeth yma i'n gwaredn j: 
Llâwn;0 gariad yw; ei galon, 
Heddyw'n maddeu i'r Mae 


Llawn, ,o gariad Bad ei; bn 
^R ol myn'd ato i gartrefn: 

Canant fyth wrth fodd eu calon— 
Ar ei ben y byddo'r goron. 





“Mi ges olwg ar fy Iesu 
Nes i'm calon ber lewygu,— 
A'm serchiadau gael eu tanio 
“O serchawgrwydd gwresog ato. 





lO Uê48 


a 




















2 





Os bydd i'm annghofio'r ddaear, 

Ni annghofiaf Iesu hawddgar; 
Pan oedd ar y groes yn dyoddau, 
Er rhoi Iawn, a chroesi 'miliau. 


Cofio ingoedd Gethsemane, 

Cofio chwysu gwaed yn ddafne, 
Cofio'r Tad yn gwaeddi, ““ Deffro,” 
Ar y cleddyf llym i'w daro. 


Cofio Judas yn ei werthu 

Sydd yn gwneuthur imi synu,— 
Gwerthu Arglwydd mawr y bywyd 
Am y “deg ar hugain” rhydlyd! 


Cofio'i ddal, a chofio'i rwymo, 

Y gau dystion, a'r condemnio, 
Ga'dd y Barnwr mawr tragwyddol 
Dros greadur euog, damniol! 


Cofio am ei natur ddynol 
Yn wynebu'r llu uffernol, 
A'r cythreuliaid yno'n gwawdio 
Pan oedd Iesu'n cael ei hoelio. 


Cofio twysog hyll y fagddu 

'N meddwl concro'r T'wysog Iesu! 
Ond ein Brenin a orchfygodd, 
Haleliwia yn dragwyddol! 


Cofio gwisgo'r hen wisg glaerwen, 
Cofio aredig ar ei gefen, 

Cofio dwyn y groes i fyny, 
Cofio'r gwatwar a'r fflangellu! 














3 


Cofio curo'r hoelion llymion 

I dy gorff fy Iesu tirion, 

Sy'n feunyddiol wneyd i minau 
Dywallt dagrau am fy meiau. 


Cofio ingoedd mawr ei enaid 

Wrth dalu dyled pechaduriaid ; 
Cofio'r goron bigog ddreiniog, 

Wna fy nghalon graig yn ddrylliog, 


Cofio'r hyfryd air “gorphenwyd,” 

A'r nef yn gwaeddi'r gair ““boddlonwyd,” 
Sy'n rhyddhau fy enaid egwan 

O gaethiwed cnawd a Satan. 


Cofio boreu'r adgyfodi 

Sydd yn wledd wastadolimi; 

Cofio'r Tad yn ei ddyrchafu 

I ddeheulaw mawr y gallu. godro HR 


Cofio am ei bur eiriolaeth, 

Dadlu mae ei werth a'i aberth, 
Sy'n dwyn f'enaid o bob pellder. 
At y Duw sy'n bob cyflawnder. 


A rhyddha fy nhraen a'm dwylaw 
Yma i lamu ac i neidiaw, 
A fy nhafod i bêr seinio 
Sain Hosanna fythol iddo. 


Marw mawr oedd marw Iesu, 
Marw wnaeth i'r nefoedd synu; 
Marw wnaeth i uffern grynu, 
Marw wnaeth i minau ganu. 











Albion-Wasg:—O. Mills, Argraffydd, Llanidloes. 


4 


Mi gaf ddiosg bratiau pechod, 

A myn'd adref at fy mhriod; 
'Ngwisgo yn y gemwaith euraidd, 
I gânu am y gwaed a'i rinwedd. 


Bwyd i bryfed fyddai'n fuari, 
Wedi'm cuddio ynîy graian; 
Arglwydd Iesu, gwna fi'n barod 
Cyn y delo'r awr “ymddatod.” 


Gyda'r pererinion Hawddgar, 
Fu'n cyd-deithio ar y ddaear, 
Mi gaf delyn aur a choron 
I ganu cân y gwaredigion. 


O na allwn heddyw loewi 
Drycliau'm ffydd i edrych fynu, 
Ar ogoniant mawr y persôn 

A fu farw rhwng y lladron. 






Arglwydd Dduw, rho ffydd i gredu 
Yn dy Fab a'i wir wasnaethu; 
Ysbryd Glân, rho dithau'r goleu 
I mi wel'd êi ragoriaethau. 


Ar bob cnawd, yn ol d'addewid, 
Arglwydd, tywallt di dy Ysbryd; 
A phob trigfa o dy fynydd 

Fo'n blaguro mewn santeiddrwydd. 


